Kdnaðarrit til stuðnings lcirhju og kristindómi íslendingx, 
gefið út af hinu ev. lúi. kirkjufélagi Isl. i Vestrheimi. 


9. árg. 


RITSTJÓRI JÓN BJARNASON. 


WINNIPEG, MAÍ 1894. 


Nr. 3. 


Daviðs sálmr 4í). 

Kftir séra Valdemar Briem. 


1 . 


(Lag: Nú fj'ill og byggdir blundu.) 

Nú heyrið, heimsins þjóðir, 
nú heyrið, ihir, góðir; 
eg vísdóm kenna vil; 
nú heyrið, háir, lágir, 
nú lieyrið, stórir, smáir, 
það, sem eg yðr tala til: 

2. Ei treyst á breyzkán bróður, 
þótt bróðirinn sé góðr, 
hann fær ei veitt þér frið; 
liann afifár er að vonuin 

og ofvaxið er hönum 
að kaupa þér hjá guði grið. 

3. Og treyst ei veilt á vitið, 
á vitið er ei litið, 

er dauðinn ber á dyr; 
þá sömu skuld skal svara 
og sama veginn fara 
þá fróðir bæði’ og fávísir. 






—34— 


4. Og treyst þú ei á auðinu, 
því óðar kemr dauðinn 
og tekr sitt með sér; 

af öllu, sem vér eigum, 
vér ekkert taka megum, 
í gröfina þá göngum vér. 

5. Ei treyst á upphefð tóma 
né tignarinnar ijóma; 

sá Ijómi bliknar brátt; 
vér allir smáir erutn 
og í oss dauðann berum 
og verðum hér að lúta lágt. 

C. Ei treyst á fegrð fríða 
né fánýtt glysið lýða; 
það fölnar furðu skjótt; 
því öllu tíðin eyðir 
og ofan á það breiðir 
í grafarinnar gleymsku-nótt. 

7. Ei treyst þú heimsins hljóli 
né hamingjunnar skjóli; 
það allt er veikt og valt. 
þrótt annað allt um þrotni, 
þá einum treystu drottni, 
sem lifir, liitt er eytt er allt. 

-------- 

Má reiða sig- á guðspj allasöguna ? 

Eftir dr. F. Godet í Neuchatel 1 Sveiss. 

Niðurl. 

það liefir enn fremr verið koinið með þá mótbáru, að það 
hefði borið vott uin andlegan hroka hjá Jóhannssi, ef hann 
sjálfr hefði kallað sig „lærisveininn, sem Jesús elskaði“, eins og 
livað eftir annað kemr fyrir í fjórða guðspjallinu; slíkan heiðrs- 
titil gæti sá, sem var ástfólginn lærisveinn Jóhannesar og leit 
upp til hans með lotning, hafa gefið honum, en með engu móti 
Jóhanncs sjálfum sér. Til þessa er nú fyrst og fremst það að 



segja, að ekki er neitt undarlegt við það, þdtt drottinn Jesús 
liafi meðal lærisveina sinna átt einn sérstakan vin, sem honurn 
var nátengdari en allir hinir. })að ber þvert á móti vott um 
bið hreina manneðli Jesú, og það er allsendis lilíklegt, að slíku 
gæti hafa verið skrökvað upp af höfundi ritsins, og þctta hlýtr 
því að skoðast sögulega áreiðanlegt. Og þar sem nú Jesús átti 
þvílíkan vin, þá verðr eigi sagt, að sá vinr gjöri sig að neinu 
leyti sekan í sjálfshóli eða hroka, þótt liann í ætisögu drottins 
síns og meistara aftr og aftr minnist þessa atviks, sem hlaut að 
vera honum svo einkar dýrmætt; það var að eins eðlilcgr vottr 
þakklætis hans fyrir liinn makalausa kærleik drottins, erleyfði 
lionum að hvíla við brjóst sitt. Svo cr og þess að gæta, að hann 
nefnir sig hvergi á nafn, né heldr neinn annan þeirra, er honum 
voru nákomnastir, hvorki Jakob bróður sinn, né Salónre móður 
sína, og liöfðu þau þó hvort fyrir sig mjög mikil afskifti af 
Jesú. 

Enn þá ástœðulausari er staðhœfing sú, að guðspjallið gjöri 
meira úr Jóhannesi en Pétri. Postulanum liafi eigi getað kom- 
ið til hugar, að gjöra sjálfan sig dýrðlegan, og þar sem í guð- 
spjallinu sé vcrið að gjöra svo mikið úr Jóhannesi í samanburði 
við Pétr, þá sé það vottr þess, að höfundrinn geti ekki verið 
Jóhannes postuli. En það er tilhœfulaust, að Jóhannes sé í 
guðspjallinu hafinn upp yfir Pétr. Að draga svona lagaðan 
skilning út úr því, að Jóhannes við kvöldmáltíðina hefir pláz 
eða sæti nær Jesú, svo að Pétr vei'ðr að gefa lronum bending um 
að spyrja, liver svikarinn sé (Jóh. 13, 23. 21.), eða út úr því, að 
Jóhannes hljóp liraðar og varð fyrri til grafarinnar en Pétr, 
það nær þó engid átt. Eins vitr maðr og höfundr guðspjallsins 
hefði víst haft ráð á því, að láta þýðingarmeiri og andlegri yfir- 
burði en þetta koma fram hjá söguhetju sinni Jóhannesi. í 
nákvæmri samhljóðan við hin guðspjöllin þrjú kemr Pétr í Jó- 
hannesar guðspjalli fram sem hinn hugrakki lærisveinn, er í 
nafni lærisveinanna allra gjörir þessa játning: „Herra, til hvers 
ættum vér að fara?“ (Jóh. 6, 68); og eins er hann og í þessu guð- 
spjalli hirðirinn, sein Jesús við burtför sína úr heiminum felr 
lömb sín til gæzlu (Jóh. 21, 15-17). þeir bera sannarlega vott 
um allt annað, þessir staðir, en að verið sé í guðspjallinu að 
kasta rýrð á Pétr í samanburði við Jóhannes. 



—36— 


þá er því og lialdiö fram, a'ð rœöur Jesú í hinu umrœdda 
guöspjalli liafi allt annan blæ á sér en rœður hans í hinum guð- 
spjöllunum. í stað þess að skýra hinar margvíslegu skyldur 
lífsins með hugvitsfullum líkingum sé Jesús í rœðum sínum í 
þessu guðspjalli aðallega að tala um sjálían sig, samband sitt 
við föðurinn og þýðing sína fyrir heiminn, og sé næsta lítil til- 
breyting i öllum þeim rœðum. Til þessa er nú það að segja, að 
í þremr fyrri guðspjöllunum eru óneitanlega til þær rœður eftir 
Jesú, að væri þær ekki einmitt í þeim ritum, myndi sjálfsagt 
talið, að þær ætti heima í Jóhannesar guðspjalli. í því tilliti 
skulum vér benda á Matt. 11, 25. 27: „Eg þakka þér, faðir, 

drottinn himins og jarðar!. Allt er mér af mínum föður í 

vald gefið, og enginn þekkir soninn nema faðirinn, og enginn 
föðurinn nema sonrinn og sá, sem sonrinn vill það auglýsa;“ sbr. 
Lúk. 10, 21. 22. það hetir verið sagt af mönnum í nokkurs- 
konar spaugi, að aðrir eins staðir og þessir hati villzt inn í liin 
fyrri guðspjöllin; þér sé þeim alveg ólíkir og sé augsýnilega af 
sama bergi brotnir og fjórða guðspjallið. En hví komust þá 
þessir staðir inn í þau rit? Aðeins auðvitað fyrir þá sök, að 
bergið, sem þeir ásaint fjórða guðspjallinu voru brotnir af, var 
einhversstaðar til, ■— það er að segja fyrir þá sök, að Jesús hafði 
í raun og veru talað þannig, að minnsta kosti á sumum tímum 
æfi sinnar. því að ekki liafa þeir Matteus og Lúkas skrökvað 
þessum orðum upp. Og hafi þá Jesús talað þannig einu sinni 
eða tvisvar, þá getr hann hafa endrtekið það mörgum sinnum. 
Vér koinumst þannig að þeirri niðrstöðu, að höfundr fjórðaguð- 
spjallsins hafi einkum valið þær rœður Jesú, er hann fiutti, þá 
er hann var sérstaklega hrifinn í anda. 

Á þeim stundum, er samfélag lians við föðurinn og jiýðing 
sú, er persóna hans hafði fyrir heiminn, stóð Ijósast fyrir sálar- 
sjón hans og hann vildi láta jiessa ineðvitund sína koma fram í 
orðuin, urðu rœður hans svo einkennilega háfleygar eins og svo 
skýrt kemr fram í fjórða guðspjallinu. Jóhannes, sem stóð svo 
undr nálægt liinum guðlega meistara sínum og vini, var mest 
móttœkilegr fyrir slíkan boðskap, er út var genginn frá innsta 
eðli Jesú; með fögnuði tileinkaði hann sér þann boðskap og lét 
liann frá sér flytjast til ókoininna kynslóða. þetta var nú hans 
sérstaka náðargáfa og postullega köllun, þar sem liinir postul- 



-37- 


arnir aftr á rnáti aðallega festu lniga sinn við liina hverndags- 
legu framkomu drottins bæði í orðum og verkum og söfnuðu 
öllu slíku, til þess það fengi varðveitzt í hinum kristna söfnuði, 
eins og það liggr fyrir oss í þremr fyrstu gaðs^ijöllunum. Et’ 
því er haldið föstu, hvílík fylling skapanda anda bjó í Jesú, þá 
verðr ljóst, hve lítíð vit er í að tala um guðspjallasöguna sem 
sögulega óáreiðanlega fyrir þá sök, að riokkuð annað er yfir höf- 
uð að tala dregið fram í fjórða guðspjallinu en hinum þremr. 
Hið mikla hlutverk guðfrœðinnar er þvert á móti að ná þeiin 
skilningi á persónu Jesú, að það verði Ijóst, hvernig báðar guð- 
spjallssögu-tegundirnar, sú, er kemr fram í hinum þrem fyrri 
ritum, og sú, er kemr fram í fjórðu guðspjallsbókinni, á eðli- 
legan hátt verða leiddar út frá sömu uppsprettunni. Frá upp- 
hafi heíir kirkjan líka með fullum rétti verið þess fullviss og 
opinberlega við það kannast, að mynd sömu persónunnar kœmi 
eins og í skuggsjá með áreiðanlegum og lifandi litum út í hin- 
urn fjórum guðspjallssöguritum. 

Með öllu því, er nú hefir verið tekið fram, er þannig sýnt, 
að eiasemdir þær, sem ýmsir menn á seinni tímum hafa vakið 
gegn ritvissu Jóhannesar guðspjalls, megna eigi að kollvarpa 
samhljóða vitnisburði hinna ýmsu kirkjuflokka annarrar aldar 
um rit þetta. Yér skorum á hvern, sem vera skal, að rannsaka 
málið á þennan hátt: Hann lesi einar tuttugu línur í guðspjall- 
inu og leggi síðan þá spurning fyrir sjálfan sig, hvort sá, sem 
þannig ritar, muni ekki af innsta grunni hjarta síns hafa trúað 
því, að atburðir þeir, sem hann segir fr-á, væri sannir, 
eða rœður þær, er hann kemr með, sögulega áreiðan- 
legar, og því næst, hvort hugsanlegt sé, að nokkur maðr 
láti líf sitt og sálarheill sína standa og falla með trúnni á eitt- 
hvað, sem hann sjálfr hefir smíðað í huga sínum eða skrökvað 
upp. Yér minnum á orðin í Jóh. 20, 31: ,,En þetta er skrifað, 
svo að þér tryðuð, að Jesús er Kristr, sonr guðs, og svo að þér, 
sem trúið, hafið lífið í hans nafni.“ Hér hljóta þó allir að skilja, 
að væri hér eigi um það að rœða, sem höfundinum var þýðingar- 
meira en allt annað, þá gæti hann með engu móti talið sálu- 
hjálp heimsins komna undir trúnni á það. 

Hvað er nú efni jiað í fjórða guðspjallinu, sem sérstaklega 
einkennir það rit og öllum hinum guðspjöllunum fremr opinber- 



—38— 


ar oss þýðing komu Jesú í heiminn? Til )->ess aS svara þessu 
með einu orði, getum vér sagt: það setr oss fyrir sjénir, hvern- 
ig guðdúmlegt líf kemr fram í mannlegu lífi Djúpið, sem stað- 
fest var milli hinnar œðstu óendanlegu veru og hinnar endan- 
legu veru, mannsins, sýnir sig hér að vera horfið fyrir það at- 
vik, að guð stígr niðr til mannsins og maðrinn þar af leiðanda 
gefr sig guði á vald. Á þnnn hátt kom elska guðs til heimsins 
í ljós, að liann, er hann hafði elskað áðr en veröldin var grund- 
völluð, lítillækkaði sjálfan sig með því aö taka á sig mynd 
mannlegs j.jóns og gjörast einn af oss, og lyfti á þann hátt 
mannlegu lífi svo mjög upp, að það gat fengiö hlutdeild í lífi 
guðdómsins. „Orðið varð hold og bjó með oss.“ Sökum sam- 
félags þess, er Jesús lifir í með föðurnum, verðr hann, er hann 
er orðinn maðr, hinn framkvæmdarsami fulltrúi fyrir viljaguðs, 
sá, er opinherar hinn guðdómlega heilagleik, kærleik ogalmætti, 
og sá, er hluttakandi er hinnar guðlegu sælu. Sem maðr liefir 
Kristr þannig látið samband sitt sem hins eilífa sonar við guð 
koma fram í jarðnesku lífi, fullu af hlýðni og kærleik, og með 
því sett guðsbarnastimpilinn á mennina. því „svo mörgum sem 
hann meðtóku gaf hann kost á að verða guðs börn, þeim, sem 
trúa á hans nafn“ (Jóh. 1,12). 

þó að nú annað eins líf og önnur eins starfsemi og ]ýst er í 
riti þessu væri að eins hugsjón og hefði í raun og veru aldrei 
verið til, þá væri það engu að síðr liið göfugasta af því, er 
mannlegr aneli hefir fram leitt. Og hreinn og beinn ómöguleg- 
leikr er það, að sá skilningr, sem þar kemr fram, á sambandi guðs 
við mannkyniý hefði af sjálfu sér getað skapazt á þeim tima, 
þá er hugmyndir manna í siðfroeðislegu tilliti stóðu svo lágt. 
En hér er reyndar um meira að rœða en tóma hugsjón. Lífið, 
þctta makalausa og Iiiminháa, er hér sýnt eins og virkilegleikr. 
fólginn í því, að orðið hið eilífa verðr hold. það er sýnt í frá- 
sögu, sem úir og grúir af atviknm, er svo meistaralega bera 
vott mn sálarfrœðislega og sögulega nákvæmni. Jafnvel Renan 
liefir viðrkennt, að í sögulegu tilliti sé fjórða guðspjallið ómiss- 
anda til fullkomnunar og rétts skilnings á sögu hinna guð- 
spjallanna. Og er óhugsanlegt, að guðspjallið hefði getað oi'ðið 
þannig, neina því að eins að höfundrinn liefði í þessu riti sínu 
samvizkusamlega haldið sér við sögulegan virkilegleik, 



—39— 


Hin ýmsu apokryfisku guðspjöll, scm til eru frá fornöld, 
cru á hinn bóginn ágæt dœmi upp á það, h/'erju þeir, sem tóku 
upp á því að búa til rit upp úr sjálfum sér um æfi Jesú, gátu 
fundið upp á, og það enda þótt þeir hefði fyrir sér hin sönnu 
kirkjulegu guðspjöll'b 

Vér höfum nú skoðað frumritin, sem vér höfum frá þekk- 
ing vora á Jesú Kristi. Og ef vér nú að ending lítum 4 líf hans 
með þess sérstöku mannlegu einkennum, á sambind þess við 
liðna tímann og þýðing þess fyrir framför mannkynsins, festa 
sig í huga vorum þrjú atriði, sem nú skulu tekin fram. 

1. það hefir komið fram í mannkynssögunni maðr, sem 
stóð í beinu lífssambandi við guð, og raskaði syndin því sam- 
bandi ekki að neinu. Aldrei gekk neitt orð út af munni hans, 
sem hann þyrfti að iðrast, og kemr það þó oft fyrir hjá hinum 
beztu mönnum, að hinar sáru tilfinningar þeirra brjótast þannig 
út. Eins og barn við föður sinn talaði hann daglega við hinn 
almáttuga skapara himins og jarðar, án þess þó nokkurn tíma á 
æfi lians verði talað um aftrhvarf, er leitt hafi til þess samlífs 
með guði. Að vísu þroskaðist hann andlega fyrir þrengingar 
og baráttu og fékk á þann hátt aukinn styrk og festu; en það, 
sem göfugast og guðlegast var í hinu siðferðislega lífi lians, átti 
rót sína að rekja til hins upphartega samfélags hans við liinn 
himneska föður. þaðan kom honum hin dásamlega fullvissa, 
sem einkenndi þekking hans á guðlegum hlutum, og vald það 
yfir hinum sýnilegu hlutum, sem vér ineð undran tökum eftir 
hjáhonum. Einsog sá, er öll hafði yfirráðin, gekk hann um kring 

i) J>ar er t. a. m. sagt frá }>ví, að }>á er Jesús var á barnsaldri, hafi hann mynd- 
að fugla úr leir, og síðan hafi hann lífgað }>á með því að anda á þá og látið }>á svo 
þá er }>ar og sagt, að hann hafi búið til léreft lir vatni, sem út átti að hella 
eftir að það hafði veriðbrúkað; og enn fremr, að þá er hann eitt sinn var að smíða 
með Jósef fóstrfoður sínum, hafi hann eitt sinn á yfirnáttúrlegan hátt teygt «r íjöl 
nokkurri, sem of mikíð haföi verið sagað af.Menn gæti nú auðvitað sagt, aðslíkt og 
annað eins sé barnalegr tilbúningr, sem fundið hafi verið upp á seinna á tímum. En 
þess er að gæta, að viðlíka hégómamál kemr þegar fyrir í apokryjisku gnðspjöllunum 
Irá annarri öld Og sömuleiðis hjá kirkjufeðrunum frá sama tíma, og því til sönnunar 
tilfœrum vér lir þeim ritum þetta: |>á er Jesús var skírðr, kviknaði eldr í miðri Jór- 
dan, þar sem hann hafði stigið upp úr vatninu. — þ>á er hinn ungi og auðugi maðr 
heyrði svar Jesú, klóraði hann sér á bak við eyrað. — Jesús segir sjálfr: „Nú einmitt 
greip móðir mfn, hinn heilagi andi, í eitt hár á höfði mér og lyfti mér upp á tind 
Tabor-fjallsins u . — J>essu líkt kemr allsendis ekkert fyrir í guðspjöllum nýja 
testamentisins. 



-40- 


hér á jörSinni, og þó var enginn eins auSmjúkr o'g ástúðlegr í 
orðum og verkum eins og hann. Með göfugum, óviöjafnanleg- 
um orðum vitna hin fjögur guðspjöll um þetta atvik, sem stendr 
alveg eitt í sinni röö, þetta tignarlega líf, sem ólíkt er öllum 
mannslífum, er birzt hafa í sögu heimsins. 

2. Hvorki óvænt né undirbúningslaust kom þessi mikla 
persóna fram á sjónarsvið heimsins. Rit hinnar útvöldu þjóðar 
höfðu sagt komu hans fyrir, og irinir lrelgu menn þjóðarinnar 
höfðu í anda séð liann áðr en hann kom. Allrþorri Gyðingaog 
meir að segja margir heiðingjar höfðu hjartanlega þráð komu 
hans. Margar holdlegar og veralalegar ímyndanir liöfðu að 
vísu blandazt inn í þrá þjóðarinnar eftir honum og vonina um 
komu hans, eins og eðlilega vill verða, þegar mannsandinn nátt- 
úrlegi ætlar sér að ná haldi á guðlegum hugsunum; en fyrir 
guðhræddum Israelsmönnum valeti þó ávallt heilög framtíðar- 
mynd, sem vonin um frelsan allra jijiiða var bundin við. þegar 
á elztu tímum höfðu undirstöðudrættirnir í þessari rnynd verið 
sýndir, en síðar kom myndin hjá spámönnunum fram með fieiri 
og nákvæmari dráttum og varð æ skýrari og skýrari, þar til er 
hún var fullgjör orðin, og heíir þetta aðalatriði hinnar fornu 
sögu reist sér ævaranda minningarmark í gamla testamentinu. 

3. I sainldjóðan við ráðsáiyktan guðs mönnunum til frels- 
is viðrkenndi jiessi heilagi maðr það sem æfistarf sitt að koma 
því til leiðar, að mannkynið fengi endifceðzt. Hlaut hann þá 
fyrst fyrir sjálfan sig að vinna sigr á synd og dauða, hinum 
tveim óvinaöflum mannlífsins, og það gjörði hann með lnnni 
fullkomnu hlýðni sinni og hinni yfirnáttúrlegu upprisu sinni. 
því næst lét hann köllun út ganga til allra manna um þaö að 
þigaja af honum fyrirgefning guðs og hið guðlega líf, sem hann 
hafði látið koma fram í sjáifuin sér, og batt hann jiannig í x - aun 
og veru iausn allra manna frá synd og dauða við sína eigin per- 
sónu. Frá himni ofan, þar sem hann í uppheföarstöðu sinni 
lifir sístarfandi, veitir hann nú öllum, sem persónulega ganga 
honum á hönd, hið heimsigranda* vald Iiins andlega eðlis síns, 
og ummyndar smásaman allar tilfinningar þeirra og allan vilja 
þeirra eftir dýi'Sarmynd hans sjálfs. Og því satnfara er það, að 
þekking á honum og hinum andlegu yfirráðum lxans breiðist út 
til endimarka jarðarinnar og leiðir fram nýtt líf hjá hinum 



—41— 


heiSnu þjóSum, sem svo djúpt hafa frá guði fallicS. þrátt fyrir 
allt hiö mikla, sein aö er í kirkjunni, ber þú saga síðustu nítján 
alda dýrðlegan og óslitinn vitnisburö um allt þetta. 

Allt staðfestir þannig áreiðanlegleik guðspjallasögunnar: 
það allt, sem fram hetír komið og enn kemr fram í sögunni sem 
afieið'ing af komu Krists í heiminn, og það allt, er gjörðist í 
sögu ísraelslýðs áðr en Kristr fœddist og varð til þess að undir- 
búa komu hans. 

_v. 

Kristinn trúboði einn, er lengi hafði átt heitna meðal Brtsjú- 
ana, villts þjóðflokks í Af'ríku sunnanverðri, segir frá því, að 
hann hafi oft heyrt konur þar syngja: „Hver vill gefa oss keöju, 
sem kemr frá himni ofan? Vér myndum þá taka í hana og 
hún myndi lyfta oss upp?“ Svipað andvarp rís upp í hverju 
mannshjarta, sem nokkra tilfinning hefir, frá hverjum anda með 
heilbrigðri hugsan. Og lcoma Jesú Krists í hoiminn er hið 
guðlega svar upp á það andvarp. í honum hefir ráðsályktan 
guðs kærleika náð sinni uppfylling: að vera a 111 í hinum e i n a 
til þess f y r i r h enn a n ei n a að verða a 111 í öllu ('Ef. 1, 
10; 1. Kor. 15, 28). 

I því hjarta, þar sem þetta andvarp eftir því, sem himneskt 
er, er kœft niðr eða þar sem því aldrei er leyft að koma fram, 
þar verða allar sönnunartilraunir til ónýtis. Allar skynsemis- 
ástœður leitar maðrinn þá upp til þess að sleppa við það, að hið 
heilaga komi honum of nærri, — og hann fær þann vilja sinn. 
En hvernig fer þá fyrir þeim hinum sama? Sé stryki slegið 
yfir hina guðlegu frelsisráðstöfun sögunnar, þá eru þar með al- 
gjörlega skornar sundr þær taugar - , er tengja mennina við það, 
sem fyrir ofan er, hið eilífa, og maðrinn hnígr með líkama og 
sál niðr í hina hégómlegu smámuni hins daglega lífs. Og þá er 
óhætt að gjöra þá játning, að engin lífsskoðan geti verið of dimm 
og að fullkomin ástœða er þá fyrir manninn til að taka undir með 
nútíðarspekingunum, sem út af vantrú sinni gjöra svo látandi 
játning: „það, sem bezt er í lífinu, er dauðinn". 

Allt annað útlit fær mannlífíð, þegar þorstinn eftir hinu 
hcilaga helzt iifandi í samvizkunni og hin guðlega frelsisráð- 
stöfun í Kristi er viðrkennd sem miðpunktr mannkynssögunn- 
ar um leið, manninum til blessunar, nær fullkomnum yfirráðum 



—42— 


yfir hjartanu. Frá þessari uppsprettu fær hin jarSneska tilvera 
Ijós og von, himneskt upplyftingarafl og eilíft gildi. j)að horg- 
ar sig að vinna að því verki, sem Kristr lætr halda áfram hér á 
jörðunni, að lifa, starfa, stríða og líða í hans þjónustu. þegar 
hin áðr nefnda myrka og eigingjarna lífsskoðan lætr til sín 
heyra hina nöpru umkvartan sína út af því, hve lífið sé illt, þá 
tekr hið trúarörugga hjarta undir það með postulanum og segir: 
„En þökk sé guði fyrir sína óumrœðilegu náðargjöf!“ (2. 
Kor. 9, 15). 


Nýtt kirkjuþingsimil. 

Eftir sera Friðrik J. Bergmann. 

Bráðum höldum vér, ef guð lofar, hið 10. kirkjuþing vort. 
Eins og menn muna, var kirkjufélag vort stofnað sumarið 
1885, og hélt það þá hið fyrsta þing sitt í Winnipeg. Síðan eru 
nú liðin níu ár. Ttu-ára afmæli sitt heldr það, ef guð lofar, að 
sumri komanda. 

Hvers höfum vér nú að minnast? Um fram allt guðlegrar 
náðar, sem aldrei hefir yfirgefið oss, heldr stöðugt haldið oss 
uppréttum. Oft og tíðum hafa örvar hins illa gegn oss svo 
þykkar verið, að vart hefir mátt til sólar sjá. En afllausar hafa 
þær orðiö niðr að falla, án þess að vinna málefni drottins nokk- 
urt mcin, ekki vegna þess að hið mannlega mótstöðu-afl hafi svo 
mikið verið, eða fylkingin svo þétt, eða vörnin svo frækileg, 
heldr að eins af þeirri ástœðu, að drottinn er með sínum tildag- 
anna enda. þegar eg lít yfir þessi níu ár, sem liðin eru af vorri 
kirkjulegu starfsemi, sé eg þáhugsan áþreifanlegastaðfesta, sem 
lifað hefir í brjósti þeirra, er nppi hafa staöiö í hita og þunga 
dagsins, og haldið hefir þeitn uppi, að drottinn ltefir f annazt við 
málefni kirkjufélagsins sem sitt málefni og gefið því blessan 
sína. Og hann, sem blessað hefir viðleitni vora og háráttu í níu 
ár, mun vissulega gjöra það í níutíu og níu ár, svo framarlega 
sem vér göngum á hans vegum og reynumst trúir við náðarboð- 
skap drottins vors Jesú Krists. 

Af öðru en þessu höfum vér nú ekki að miklast. En hví 
skyldum vér ekki láta oss nœgja náð drottins? Engin þrek- 
virki höfum vér unnið, ekkert mikið afrekað; oss er eigi unnt 



a?5 benda á neitfc, er gjöra megi nafn vort frægfc. Vér höfum 
heldr ekki verið að leita frægðarinnar, — að eins þess, að gróðr- 
setja guðs ríki meðal fólks vors í þessu framandi landi, að sem 
Hestir mætti lialda fast við þann náðarboðskap, sem vér höfum 
meðtekið, og fyrir hann frelsaðir verða Starfsemi kirkjunnar 
fer ekki geyst. það er eðli hennar að vera hœgfara. Vöxtr 
hennar og viðgangr er líkastr trésins. Enginn verðr þess var, 
þegar það er að vaxa. Enginn inunur sést á hæð þess með degi 
hverjum. Og þó er það að vaxa, skjóta rótunum dýpra, breiða 
út greinar sínar meir og meir. Guði sé lof! Hans ríki meðal 
vor hefir verið að vaxa, skjóta rótum sínum dýpra, fá meiri og 
meiri festu, verða öruggara fyrir öllum stormum og straumum. 
Verkið er drottins, ekki mannanna. Hans nafn þaif að verða 
svo frægfc meðal vor, að öll önnur frægð hverfi. Honum sé lof 
og dýrð fyrir hin liðnu níu ár af æfi kirkjufélags vors ! 

En um leið og vér horfum til baka, horfum vér líka fram 
fyrir oss. Hvað eigum vér fyrir hendi ? Hvernig eigum vér 
að sjá fyrir ráði voru ? það hefir drottinn þó vissulega boðið 
oss og til þess hefir hanu gefið oss sinn anda. Er það ekki óvit 
fyrir hinn veikakirkjulega félagsskap vorn, að ætla sér að standa 
einn og út af fyrir sig innan um öll hin mörgu kirkjufélög þessa 
mikla lands ? Ættum vér ekki, sem erum svo fáir og veikir að 
kröftum, að standa í sainbandi við þá kirkjudeild lands þessa, 
er hefir sömu trú og vér og berst að öllu leyti undir sömu merkj- 
um? Ættum vér ekki að <ranga í félagssamband við trúarbrœð- 
ur vora hér í landinu, sjálfurn oss til styrks og fulltingis í hinni 
kirkjulegu baráttu vorri ? þetta er vissulega spurning, sem 
vér ættum vel að íhuga. 

Eins og kunnugt er, myndar lúterska kirkjan hér í landinu 
ekki eina lreild, heldr er aðalmagni hennar skift á milli 5 stórra 
kirkjufélaga, sem eru hvert öðru óháð og standa ekki í neinu 
félagslegu sambandi hverfc við annað. þar að auk eru býsna 
mörg smærri lútersk kirkjufélög, sem enn standa ein sór, án 
þess að hafa gengið í nokkurt samband við hin stœrri félög ; af 
þessum smáfélögum lútersku kirkjunnar hér í landinu er nú ís- 
lenzka kirkjufélagið eitt. það er almennt viðrkennt, að afl 
lút. kirkjunnar og framfarir myndi verða enn þá meiri en þær 
eru, ef öll félög þessi sameinuðu sig og mynduðu eina félags- 



—44— 


lieild. Smásaman er líka sífellt að fœrast í það horfið, þótt ef 
til vill eigi þessi saineiningarhugmynd enn nokkuð langt í land. 
Valda því að smnu leyti ofrlítið ólíkar skoðanir á ýmsum smá- 
atriðum, en að mestu leyti eru það hin ólíku þjóðerni og tungu- 
mál, sem eruþessu valdandi. Engin hinna prótestantisku kirkju- 
deilda talar jafnmörgum tungumálum og lút. kirkjan. 

Eitt af þessum 5 aðalfélögum lútersku kirkjunnar er hið 
svo nefnda Genercil Gouncil. Lesendum Sameiningarinnar er 
orðið það býsna kunnugt, því þess hefir oft verið minnzt í hlað- 
inu. það er einna yngst, en hefir tekið skjótari framförum og 
viðgangi en nokkurt hinna, og aukast þau þó og eflast geysi- 
mikið Öll á ári hverju. í öllum ágreiningsatriðum kirkju vorr- 
ar hefir það farið sannan meðalveg, og sýnt með því bæði still- 
ing og gætni. það hefir því fengið lang-almennasta tiltrú. 
Sýndi það sig bezt, þegar hið volduga kirkjufélag Svía, hin 
sterka og afar-fjölrnenna Augustana-synóda, gekk í bandalag 
við General Council fyrir nokkru síðan. Má svo að orði kveða, 
að síðau hafi allr sameiningarstraumrinn innan lútersku kirkj- 
unnar hér í landinu, sem með hverju ári verðr þyngri og þyngri, 
stefnt þangað. Sem dœmi þess má benda á Norðmenn. Fyrir 
skömmu myndaðist hin „ Sameinaða norska kirkja“, og af 
þeim, sem eru hennar málum kunnugastir, er það að eins álitið 
tímaspursmál, að hún sameinist General Council. 

Sannfœring mín er því sú, að svo framarlega sem kirkju- 
félag vort áliti það heppilegra að mynda félagssamband við eitt- 
hvert hinna stœrri kirkjufélaga lútersku kirkjunnar,þá ætti það 
einmitt að vera General Council. Til þess ber svo margt, að 
hér er ekki unnt að drepa á það allt. þetta kirkjufélag hefir 
nú upp á síðkastið meira fyrir oss gjört en nokkurt annað. 
Tveimr af prestum kirkjufélagsins hefir þaö nýlega kennt og 
kostað þá til námsins. Að ári liðnu eigum vér von á ungum og 
gáfuðum manni, sem það hefir í 5 ár styrkt til náms, og ef guð 
lofar tekr hann guðfrœðispróf í Philadelphia að vori. þess utan 
hefirþað nú í fjögur ár kostað efnilegan ungan mann, er ganga 
vill í þjónustu kirkju vorrar, á latínuskóla sínum einum, Tldel 
Gollege í Pennsylvania-ríkinu. Og enn hefir það tekiö að sér 
ungt prestsefni, sem dvalið hefir nú í vetr áskólanum í Chicago- 
Yér hefðum vissulega verið lakar staddir nú cn vér erum og 


i 



—45- 


framfcíðarútlitiS liefði verið töluverfc daprara cn það cr, ef drott- 
inn hefði ekki vakiS þessa lútersku trúarbrœSr voi - a til þess 
þannig að rétta oss hjálparhönd. 

Akademíinu voru fyrirhugaða höfum vér vissa von um meS 
guSs hjálp að koma í framkvæmd á sínum tíma. En eins og 
kunnugt er, á það aS verða almenn menntastofnun fyrir pilta og 
stúlkur, er verja vilja einum þremr árum af œsku sinni til aS 
menntast fyrir lífið. En svo framarlega sem vor kirkjulegi 
félagsskapr eigi aS halda áfram og gjöra sig verðugan drottins 
blessunar, verðum vér að vera oss úti um einhvern vissan stað, 
þar sem hinir tilvonandi prestar vorir geta aflað sér þeirrar 
menntunar, er gjöra megi þáhœfa til aðgegna trúlegaembættum 
sínum, sem trúaðir og samvizkusamir kennimenn og sálusorg- 
arar. HingaS til höfum vér leitað til þessa áminnzta kirkju- 
félags í vandrœSum vorum, og það hefir hjálpað oss eins drengi- 
lega og þegar hefir veriS bent á. Innan skamms verSr svo 
komið, að flestir af prestum kirkjufélags vors hafa þar feng- 
iS menntun sína og þar aS auk peningalegan styrk til náms 
síns hjá þessu kirkjufélagi. En ef vér eigum til langframa að 
búast við slíkri hjálp, sem er oss svo öldungis ómissandi, er það 
aS sjálfsögSu skylda vor, aS sýna þakklæti vort og viðrkenning 
með því að gjörast einn hluti þess milda kirkjulega félagskerf- 
is, sem félag þetta myndar. 

Hvaða skyldur myndum vér takast á herðar meS þessu 
móti? jiannig mun margr spyrja. þessu er fljótsvaraS. Vér 
bindumst engum nýjum böndum, tökum engar nýjar skyldur á 
herðar vorar, nema ef vera skyldi þá, aS senda einn erindsreka 
á kirkjuþing þeirra, sem haldið er annaðhvort ár. Vér höfum 
því allt aS grœða, en engu aS tapa. Margar nytsamar og nauð- 
synlegar hugmyndir myndi þannig streyma inn til vor. Vér 
myndum kynnast helztu mönnunum, sem eru að starfa aS út- 
breiðslu lút. kirkj. í þessu landi, og læra að þekkja þá aðferð,sem 
þeir við hafa til að hrinda fyrirfcœkjum sínum áfram. Nýtt 
kirkjulegt líf ognýr kirkjulegr áliugi myndi frá þeim streyma 
inn til vor. þar að auk myndi vegrinn á þennan hátt opnast 
fyrir oss til að fá þessa trúarbrœðr vora til að styrkja oss með 
framkvæmd slcólahugmyndarinnar. 

Margt fleira mætti telja máli þcssu til gildis. Eg æt’la þá 



-46- 


aö' láta hér meS staSar numiS. Eg viidi aS eins koma hér fram 
meS þá tillögu, aS mál þetta verSi boriS upp til umrœSu á næsta 
kirkjuþingi voru, og viS þaS verSi lögS öll sú alúS, sem þaS á 
skiliS. Mér kemr þaS svo fyrir sjónir, aS meS þessu væri fram- 
tíS kirkjufélags vors tryggS á þann liátt, sem ekki er unnt aS 
gjöra meS nokkru öSru móti. 


Aðventiisálmr. 

eftir séra Lárus Halldórsson. 

(Lag: Sem börn af hjarta viljutn vér.) 

I helga borg í hinnsta sinn 
er iiógvær Jesús ríSr inn, 
meS fögnuS syngr fjölmennt liS, 
og fagrt heyrist viSkvæSiS: 
Blessun þéim, sem hógvær hér 
liæsta drottins í nafni fer. 
Hósianna! 

Hósíanna! 

Hósíanna 
syni DavíSs sé. 

Vor Jesús lieldr innreiS cnn, 
því allir fagna kristnir menn; 
og borgin helga er heimsius ból 
og herrann Jesús lífsins sól. 
Blessun öll er honuin hjá, 
heims er vitjaSi guSi frá. 
Hósíanna! 

Hósíanna! 

Hósíanna 

syngjum syni guSs. 

í hinnsta sinn, vor herra kær, 
meS hógværS kom oss öllum nær, 
og lífsins myrkrum leiS oss frá 
í ljósiS dýrSar guSi hjá. 

Blessun öll er honum hjá, 
heims er vitjaSi guSi frá. 



—47— 


Hósíanna! 

Hósíanna! 

Hósíanna 

guði’ í hæstu liæð. 

-^ooo^- 

Barnasálmarnir eftir séra Valdemar Briem eru nú í 
stað sálmabókarinnar teknir upp til söngs í sunnudagsskólan- 
um í VVinnipeg, Sama verðr væntanlega smásaman gjört í 
öllum öðrum sunnudagsskólum kirkjuíelagsins. 

Séra Hafsteinn Pétrsson heíir nú um tíma haldið uppi guðs- 
þjónustum suðvestan til í Winnipeg-bœ í skólahúsi einu (Mulvey 
Schovl) fyrir íslendinga, sem þar búa í grenndinni, og sömuleið- 
is norðaustan til í bœnum í kirkju einni enskri fyrir fólk, sem 
heima á á svæði því, er nefnt er Point Douglae. Ef til vill 
verðr bráðum sérstakr söfnuðr myndaðr á hinu fyr nefnda svæði, 
og tilraun er þegar ákveðin þar til sunnudagsskólamyndunar. 

Nú áðr en erindsrekar hinna ýmsu safnaða kirkjufélagsins 
búa sig á stað til þessa næsta kirkjuþings hlýt eg að minna þá 
og söfnuðina yfir höfuð á það, að talsvert minna en ekki neitt 
er nú til í hinum svo kallaða kirkjufélagssjóði. Missíónsprestr 
kirkjufélagsins, séra Björn B. Jónsson, sem vígðr var í fyrra 
upp á ákveðin laun úr sjóði félagsins, á nokkuð af þeim launum 
enn úti standandi, og sú skuld má með engu móti standa lengr 
óborguð en fram að þessu kirkjuþingi. Erindsrekar safnaðanna 
mega því engan veginn í þetta skifti koma svo til þings, að þeir 
ekkert haíi með sér frá söfnuðum sínum til afborgunar þeirri 
skuld. Og er líka að muna eftir því, að auk embættislauna séra 
Björns hvíla nú ýms smáútgjöld á kirkjufélaginu viðlíka og á 
undangengnum árum. Hver einstakr söfnuðr heíir bæði siðferð- 
islega og lagalega skyldu til þess árlega að leggja sinn skerf til 
kirkjufélagssjóðsins. 

Jón Bjarnason, forseti. 


K irkj u]>i ng,s-lx»(V. 

Hér með auglýsist almenningi í söfnuðum liins ev. lút. 
kirkjufélags íslendinga í Vestrheimi, að kirkjuþing félagsins. 



hið 10., sem samkvæt ályktan kirkjuþingsins í fyrra á aS hald- 
ast í Víkrsöfnuði í Norðr-Dakota, verðr sett í kirkju þcss safn- 
aðar að Mountain þriffjudaginn 26. Jiíní að aflokinni guðsþjón- 
ustu, sem byi’jar einni stundu fyrir hádegi. — Erindsrekar safn- 
aðanna gæti þess, að hafa með sér á þingið hin lögboðnu skilríki. 

Winnipeg, 17. mai 1894. 

Jón Bjarnason, forseti kirkjufél. 

KVITTANIR: 

Gegnum séra Jón Bjarnason hefi eg undirskrifaSr veitt móttöku iessum fjár- 
upphæðum upp í borgun fyrir bókasafn séra Eggerts heitins Briems, er í fyrra var 
af mér keypt á Islandi til handa hinu ísl. lút. kirkjufélagi í Vestrheimi: 


í'rá séra J. Bj. 

.. $ 10 . 00 , 

séra Fr. J. Bergmann... 

. .$ 20.00 

— séra Stgr. J>orlákss.. 

. 20 . 00 , 

Fr. Friðrikssyni. 

. 25.oo 

— Sigfúsi Bergmann... 

.. lO.oo, 

Ol. Einarss. 

5.oo 

— Sv. Sölvas. 

. 2.00, 

II. Fr. Reykjalín. 

.. 2.00 

— Birni Jónssyni. 

.. 5.00, 

Asv. Sigurðss. 

.. 2.00 

— Tómasi Paulson. 

. . 2.00, 

Sk. Arasyni. 

.. 12.00 

— P. S. Bardal. 

. 2.00, 

Dr. M. Halldórsson. 

. 10.00 

— H. Hermann. 

.. 2.00, 

séra Jónasi A, Sigurðss.. 

. 10.00 

fremr borgað til mín beinlínis: 



Frá séra Ilafst. Pétrss... 

.$20.00, 

Á. Friðrikss.. 

..$25.00 

— J. A. Blöndal. 

. 5.00, 

W. II. Paulson. 

2.oo 

— M. Paulson. 

. 5,00, 

A. Freeman.. 

.. 5.00 

— A, S. Bardal. 

. 0.50, 

Sigtr. Jónass. 

. 20.00 


og auk þess ágóði af fyrirlestri, er eg flutti í Winnipeg, $9.25. 

Sigtr. Jónasson. 

TIL SKÓLANS. 

Samskot úr fingvallanýlendu (afhent aí séra Birni B. Jónssyni) $7,(0. 

Páll S. Bardal, innköllunarmaðr Sameinmgarimiar, biðr ])á, er standa í 
skuld íyrir blaðið, að flýta sér að greiða honum J.á skuld, ef ]?eir geta, fyrir miðjan 
(16.) Júní, svo hann fái tíma til að búa út skilagrein sína um J>au íjármál^áðr en hann 
íer á kirkju])ing. 


Lexíur fyrir sunnudagsskólann; Jiriðji ársfjórðungr 1894 . 

1. lexía, sunnud. 1. Júlí: Fœðingjesú; Lúk. 2 , 1 — 16 . 

2. lexía, sunnud. 8. Júlí: B?rnið Jesús borið til musterisins: Lúk. 2 , 25 — 38 . 

3 . lexía, sunnud. 15. Júlí: Koma vitringanna úr austrlöndum: Matt. 2, 1—12. 

4. lexía, sunnud. 22. Júlí: Flóttinn til Egyptalands: Matt. 2, 18—23. 

5. lexía, sunnud. 29.JÚ1Í: Œska Jesú: Lúk. 2, 40—52. 

Isftfold? lang-stœrsta blaðið á íslandi, kemr út tvisvar í viku allt árið, kostar 
í Ameríku $1.50. W, H, Pálsson, 618 Elgin Ave,, Winnipeg, er útsölumaðr. 

Slllinanfara hafa W. I-I. Pálsson 618 Elgin Ave., Winnipeg v Sigfús Berg- 
mann, Garðar, N. D., og G. S. Sigurðsson, Minneota, Minn. I hverju blaði 
mynd af einhverjum merkum manni, flestum íslenzkum. Kostar einn dollar. 

,,SAMEININGIN‘’ kemr út mánaðarlega, 12 nr. á ári. Verð í Vestrheimi: $1.C0 
árg.; greiðist fyrir fram. —Skrifstofa blaðsins: 704 Fifth Ave. N., Winnipeg, 
Manitoba, Canada.—Útgáfunefnd: Jón Bjarnason (ritstj.), PállS.Bardal, Friðrik J. 
Bergmann, Ilafsteinn Pétrsson, N. Stgr. J'orláksson, Magnús PáIsson,Jón Blöndal, 


PRENTSMIDJA LÖGBERGS — WINNIPEG. 






















